Um FF We" 
í yu í 


mw 


eM Fb 





vn 


Ar At WT” d Fe G0 a A'r /8 25, 


Gl. 


MARWNAD 


ER COFFADWRIAETH AM Y 


PARCH. CHRISTMAS EVANS, 
 €nentoog pc Zfengpl 
YN NEIL E'E' I Y BEDWDDWYYRHR, 
^M FWY NA 50 O FLYNYDDAU, 


Yr hwn a ymadawodd a'r fuchedd hon, Gorphenaf 20, 
. 1838, yn T2 Mlwydd Oed. 





Cenir ar y dôn, —' Diniweidrwydd,” 


1 


Beth yw'r cwynfan a'r galaru sydd yn Nghymru nawr ynglyn, 

Beth yw'r tristwch sydd trwy'r Adn i'w GemBn beunydd ar 
bob un? | 

Clvwaf angau a'i awchus glêddug; yn dwey'd myfì a drawa'n diin, 

Nid oes syndod gellwch ganfod, mae fy nyrnod fel y plwm. 

& ? 

1 O na buasai i ti angau fyn'd dros donnau mawrion maith, 

i I darorhyw un drwodd yno wrth fyn'd heibio ar dy daith; 

| Ond yn lle hyny, trist mynegi, canwyll Cymru d'rewaist draw, 


CHRISTMAS EVANS wych ai GARTH ro'wd mae'n ddian' n rhych y 
rhaw, 


| 
l 
3 








2 





3 . 
Am hyn mae Meirion a'i thrigolion, a Chaernarfon hefyd sy'; 
A gwlad Mon hawdd ydyw tystio, sydd,yn gwisgo eì mourning du. 
Lle bu lawer o flynyddau yn pregethu Crist a'i groes, 
O mor ffyddlon y llafuriodd hy6 y parhaodd dyddiau ei oes. 
4 
Sir Geredigion yn Nghapel Cynon, yw'r lle y magwyd y gwr hy, 
Yn Abertaweer mawr alar y rhowd ef yn y ddaear ddu ; 
Ar ei daith roedd ef trwy Gymru yn casglu arian at Dŷ cwrdd, 
. Pan y galwodd Duw ef adref, fry gael gwledda wrth y bwrdd. 
9 
Fe orphenodd ef ei yrfa, fel un ar ei redfa'n rhwydd, 
I'r buredig lon baradwys, i orphwys CHRISTMAS aeth o'n gwydd ; 
Ca'dd fyn'd yn aeddfed i wlad noddfa, a dihangfa mewn da hwyl, 
“ Ac uno a'r Seilo yn Nghaersalem, caiíî ganu'r anthem byth i'r wyl 
6 
Yr oodd ef yn Nhre' Caernarfon, yn wr uniawn farn yn byw, 
Fe dystiodd ei ddigoll yn.ddygiad, ei fod yn ddeiliad i'r gwir Dduw 
Yr oedd pob uu a'i hadnabu, yn dwey'd mae'n golygu yneile, 
Gan bawb 'roedd CmnrsTMas yn ddymunol rhagorol dduwiol 
ydoedd ef. 
7 
Mae adsain llefain yn wylofus trwy'n holl ynys wir ac och, 
Hawdd hynod canfod rhai yn cwynfan, a'r lleill yn graddfan yn 
— har groch, 
O achos mudo ein cymydog, enwog, bywiog wr i'r bedd, 
Nid oedd ar faes gwn ei rymusach, dewrach ua gloy wach ei gledd. 
8 
'Roedd e'n un odiaeth, rhoi' annogaeth i bawb ddysgu cyfrai'h 
Buw, 
Rhag bod mewn teulu neu ryw dalaeth, neb heb wybodaeth yno'n 
byw; 
Ymdrechodd hyd nes gwelodd 'sgolion, cymerodd aroion fawrio 


draul, 
'Trwy ofalon y trafaeliai'r achos hyn ni welai'n wael. 





| 
| 
ê 





ee 


M—— 


—_ — —————————— ii! — â —— 


2 


9 
Yn hwyr yn foreu y llafuriai, ac nid arbedai ei gorph tra ba, 
Gwr rhagorol yn ei ddoniau ,ei ffydd aì gymeriadau'n gry'; 
Ni threuliodd ond ychydig amser, heb wneuthur llawer iawn o les, 
Fe ddywedai wrth ddynion, fel o'i galon caem wel'd arwyddion 

ynddo o wres, 
MU 

Trwy beryglon mae'n bur eglur, fe gerddai'i lwybr yn y blaen, 
Ac er bwriadau ei gau-frodyr, ei attal eglur yw ni wnan' ; 
'Roedd e'n wyliedydd ar fur Seion rhag peryglon yn ei oes, 
Neu gyfeiliornadau fyddai'n digwydd, O rhybydd, ie rhybydd roes 

i 
Er ymaeì drigfa fu mewn drygfyd, ef ev hyn ga'dd yspryd nef, 
'Trin y gwirionedd gyda'i enau, O'r fath ddoniau gafodd ef; 
Darllenai, esponiai yn ddiau bennod, fel y caem wy bod, ie ei gwerth 
regethodd, teithiodd hyd nes hunodd, bynod treuliodd ddydd ei 
nerth. 

12 
CHRISTMAS EvaNs ddaeth heb oedi, dan faner Iesu'n foreu iawn, 
Ac fe ddaliodd ef yn ffyddlon yma'n gyson hyd brydnhawn; 
'Roedd e'n barchus trwy'n hardaloedd gyda lluoedd ar bob llaw, 
Nes bu iddo brofi'n sydyn mae'n wir arteithiai brenin braw. 


3 


Un oedd hynod o ddeallus, doeth a Jawnus oedd efe, 

Ef mi dd'weda mewn Cymanfa drefnau bethau yn ei lle; 

Ac hefyd fe bregethai'n bwyllig y meddyg i'r gwywedig rai, 

Fe ddywedai'n danbaid am y ceidwad i bechaduriaid mawr eu bai, 

14 

Diau fod hiraeth drwy'r gym'dogaeth]lle 'roedU CHRISTMAS ynddi'n 
byw, 

Ond er byn gwell bod yn foddlon i orchwylion doethion Duw; 

Ca'dd e' fyn'd i'r anneddle lonydd lle na ddaw'n dragywydd boen, 

Ond fe gaiff ganu'n beraidd rhyfedd, byth am rinwedd gwaed yr 
Oen, 





4 





15 
Diangodd CunrsTMas ar bob gelyn, ni chaiff ddychryn byth na 
braw, 
Aeth drwy'r hen Iorddonen donog yn galonog drwodd draw ; 
Ca'dd gario palmwydd yn lle cleddau, a diau goron yn lle croes, 
Fe ga'dd ddiwedd ar bob tristwch, hedodd adref uwch pob loes. 
16 


Mae 'nawra'r delyn aur, yn chwareu, ac y mae'r tannau olÌ yn dynn, 


Yn hardd ganu yno'n gyson per ganiadau Seion fryn; 

Fe ga'dd goncwestar y gêlyn, fe ga's fyddin dan ei droed, 

Mae heddyw'n mhell o swn rhyfela glywir yma is y rhod. 

ÌL a 

Wel bellach Seion gad dy alar, er ifi golli cymhar gwiw, 

A bod i'w briod ef hyderu yn yr Iesu tra bydd byw; 

Yr ugeinfed o Orphenaf y collaist ChnrsrMas dywedaf hyn, , 
' Ymdrechodd ganu rhaid mynegu, pan oedd yn wynebu'r glyn. 
b iS | 
|. 'Runmodd yn barod byddo'n ninan cyn i dd wrnod angau ddod, 
Rhow'n yn ein lampau ras yn olew tra ymu yn y byd yn bod ; 
Ni gawn wedyn yn y diwedd wlad trugaredd annedd wen, 
Os rhodiwn ffyrdd yr Iesu. grasol, trag'wyddol wynfyd gawn 


t | Amen, a 
EDWARD JONES, Mon, a'i cant, 





DIW EDD. 


—_ 


T. Price, Argraffydd, Merthyr. 











ec 


